Cynulliad Cenedlaethol Cymru 


OFFERYNNAU STATUDOL 


2000 Rhif 1925 (Cy. 134 ) 
BWYD, CYMRU 


Rheoliadau Bwydydd a Addaswyd 
yn Enetig a Bwydydd Newydd 
(Labelu) (Cymru) 2000 


NODYN ESBONIADOL 
(Nid yw ’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 


Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys i Gymru yn unig, 
yn gwneud darpariaeth ar gyfer gorfodi - 


(a) Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1139/98 (fel y’i 
diwygiwyd gan Reoliad y Comisiwn (CE) Rhif 
49/2000) ynghylch gorfod dangos, ar labelau bwydydd 
penodol a gynhyrchwyd o organeddau a addaswyd yn 
enetig, fanylion heblaw’r rhai y darperir ar eu cyfer 
yng Nghyfarwyddeb 79/112/CEE; 


(b) Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 50/2000 ar 
labelu bwydydd a chynhwysion bwyd sy’n cynnwys 
ychwanegion a chyflasynnau a addaswyd yn enetig neu 
sydd wedi’u cynhyrchu o organeddau a addaswyd yn 
enetig; ac 


(c) y gofynion labelu yn Erthygl 8(1) 0 Reoliad y 
Cyngor (CE) Rhif 258/97 ynghylch bwydydd newydd 
a chynhwysion bwyd newydd (fel y’u darllenir gydag 
Erthyglau 1 a 2 o’r Rheoliad hwnnw). 


PAL13 


National Assembly for Wales 


STATUTORY INSTRUMENTS 


2000 No. 1925 (W. 134) 
FOOD, WALES 


The Genetically Modified and 
Novel Foods (Labelling)( Wales) 
Regulations 2000 


EXPLANATORY NOTE 
(This note does not form part of the Regulations) 


These Regulations, which apply to Wales only, make 
provision for the enforcement of - 


(a) Council Regulation (EC) No.1139/98 (as 
amended by Commission Regulation (EC) No. 
49/2000) concerning the compulsory indication, on the 
labelling of certain foodstuffs produced from 
genetically modified organisms, of particulars other 
than those provided for in Directive 79/112/EEC; 


(b) Commission Regulation (EC) No. 50/2000 on 
the labelling of foodstuffs and food ingredients 
containing additives and flavourings that have been 
genetically modified or have been produced from 
genetically modified organisms; and 


(c) the labelling requirements in Article 8(1) of 
Council Regulation (EC) No. 258/97 concerning novel 
foods and novel food ingredients (as read with Articles 
1 and 2 of that Regulation). 


- 


Bwydydd a chynhwysion bwyd sydd i’w cyflwyno 
fel y cyfryw i’r prynwr terfynol yw’r cynhyrchion yr 
ymdrinnir a hwy gan Reoliad 1139/98, ar 61 iddynt gael 
eu cynhyrchu’n gyfan gwbl neu’n rhannol o ffa soia a 
addaswyd yn enetig neu indrawn a addaswyd yn 
enetig, fel y cyfeirir atynt yn Erthygl 1 o’r Rheoliad 
hwnnw. Estynnodd Rheoliad 49/2000 gwmpas 
Rheoliad 1139/98 i gynnwys gwerthiannau i 
fasarlwywyr a phennodd drothwy isaf o 1% ar gyfer 
difwyno cynhwysyn yn ddamweiniol 4 deunydd sy’n 
deillio o organeddau a addaswyd yn enetig. Mae 
Rheoliad 50/2000 yn gymwys hefyd yn achos bwyd a 
chynhwysion bwyd sydd wedi’u bwriadu ar gyfer 
prynwyr terfynol a masarlwywyr. Mae Rheoliadau 
1139/98, fel y’u diwygiwyd, a Rheoliad 50/2000 yn 
cynnwys darpariaethau trosiannol. 


Diben y gofynion labelu yn Rheoliad 258/97 yw 
sicrhau bod y prynwr terfynol yn cael gwybod — 


(a) am unrhyw nodwedd neu briodoledd bwyd sy’n 
peri bod bwyd newydd neu gynhwysyn bwyd 
newydd yn peidio a chyfateb mwyach 1 fwyd 
neu gynhwysyn bwyd presennol; 


(b) am bresenoldeb deunydd yn y bwyd newydd 
neu’r cynhwysyn bwyd newydd nad yw’n 
bresennol mewn bwyd cyfatebol presennol ac 
a all fod ag oblygiadau ar gyfer iechyd rhannau 
penodol o’r boblogaeth neu achosi pryderon 
moesegol; ac 


(c) am bresenoldeb organedd a addaswyd yn 
enetig. 


Gwnaed Rheoliadau 1139/98, fel y’u diwygiwyd, a 
50/2000 yn unol ag Erthygl 4(2) 0 Gyfarwyddeb y 
Cyngor 79/112/CEE ar gyd-ddynesiad cyfreithiau’r 
Aelod-wladwriaethau ynghylch labelu, cyflwyno a 
hysbysebu bwydydd. Yn unol ag Erthyglau 11 a 13 o’r 
Gyfarwyddeb honno, mae’r Rheoliadau hyn yn 
cynnwys - 

(a) esemptiad o’r angen i ddodi’r manylion a 
fynnir gan y Rheoliadau hynny o eiddo’r CE ar 
y label yn achos man becynnau a photeli 
gwydr penodol sydd wedi’u marcio’n 
annileadwy (rheoliad 3(4)); a 


(b) darpariaeth ynglyn 4 dull y marcio neu’r labelu 
yn achos y manylion a fynnir gan y Rheoliadau 
hynny (rheoliadau 4 i 6). 


Yn ychwanegol at Erthygl] 12 o’r Gyfarwyddeb 
honno, mae’r Rheoliadau hyn - 


(a) yn caniatau trefniadau labelu amgen yn Ile’r 
manylion a fynnir gan y Rheoliadau hynny o 
eiddo’r CE mewn achosion lle bydd safleoedd 
priodol yn gwerthu i’r prynwr terfynol fwyd 
sydd wedi’i ragbacio i’w_ werthu’n 
uniongyrchol neu sydd heb ei ragbacio 
(rheoliad 5); a 


(b) yn cynnwys trefniadau trosiannol ynglyn 4 


The products covered by Regulation 1139/98 are 
foods and food ingredients which are to be delivered as 
such to the final consumer, having been produced in 
whole or in part from genetically modified soya beans 
or genetically modified maize, as referred to in Article 
1 of that Regulation. Regulation 49/2000 extended the 
scope of Regulation 1139/98 to cover sales to mass 
caterers and established a minimum threshold of 1% 
for the accidental contamination of an ingredient with 
material derived from genetically modified organisms. 
Regulation 50/2000 also applies in the case of food and 
food ingredients intended for final consumers and mass 
caterers. Regulations 1139/98, as amended, and 
Regulation 50/2000 contain transitional provisions. 


The labelling requirements in Regulation 258/97 are 
to ensure the final consumer is informed - 


(a) of any characteristic or food property rendering 
a novel food or novel food ingredient no longer 
equivalent to an existing food or food 
ingredient; 

(b) of the presence in the novel food or novel food 
ingredient of material which is not present in 
an existing equivalent foodstuff and which 
may have implications for the health of certain 
sections of the population or give rise to ethical 
concerns; and 


(c) of the presence of a genetically modified 
organism. 


Regulations 1139/98, as amended, and 50/2000 were 
made pursuant to Article 4(2) of Council Directive 
79/112/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the labelling, presentation 
and advertising of foodstuffs. Pursuant to Articles 11 
and 13 of that Directive, these Regulations contain - 


(a) an exemption from the need to be labelled 
with the particulars required by those EC 
Regulations in the case of small packages and 
certain indelibly marked glass _ bottles 
(regulation 3(4)); and 


(b) provision as to the manner of marking or 
labelling in the case of the particulars required 
by those EC Regulations (regulations 4 to 6). 


Further to Article 12 of that Directive, these 
Regulations - 


(a) allow alternative labelling arrangements 
instead of the particulars required by those EC 
Regulations in the case of sales to the final 
consumer by appropriate premises of food 
which is prepacked for direct sale or not 
prepacked (regulation 5); and 


(b) contain transitional arrangements in respect of 
sales of such food to the final consumer or to a 


gwerthu puiylto o’r fath i’r prynwr aN neu 
i fasarlwyydd (rheoliad 13). 


Mae’r rheoliadau hyn hefyd - 


(a) yn creu tramgwyddau ac yn rhagnodi cosb 
(rheoliad 7), yn cynnwys’ esemptiadau 
(rheoliad 3) ac yn pennu awdurdodau gorfodi 
(rheoliad 8); 


(b) yn darparu amddiffyniad ynglyn ag allforion, 
yn unol ag Erthyglau 2 a 3 o Gyfarwyddeb y 
Cyngor 89/397/CEE (OJ Rhif L186, 30.6.89, 
t.23) ar y dull swyddogol o reoli bwydydd, fel 
y’u darllenir gyda’r nawfed cronicliad i’r 
Gyfarwyddeb honno (rheoliad 9); 


(c) yn ymgorffori darpariaethau penodedig Deddf 
Diogelwch Bwyd 1990 (rheoliad 10); ac 


(ch)yn gwneud diwygiadau canlyniadol i 
ddeddfwriaeth arall ynglyn 4 Chymru 
(rheoliadau 11 a 12). 


mass caterer (regulation 13). 


These regulations also - 


(a) create offences and prescribe a penalty 
(regulation 7), contain exemptions (regulation 
3) and specify enforcement authorities 
(regulation 8); 


(b) provide a defence in relation to exports, in 
accordance with Articles 2 and 3 of Council 
Directive 89/397/EEC (OJ No. L186, 30.6.89, 
p.23) on the official control of foodstuffs, as 
read with the ninth recital to that Directive 
(regulation 9); 


(c) incorporate specified provisions of the Food 
Safety Act 1990 (regulation 10); and 


(d) make consequential amendments of other 
legislation in relation to Wales (regulations 11 
and 12). 


OFFERYNNAU STATUDOL 


2000 Rhif 1925 (Cy. 134 ) 
BWYD, CYMRU 


Rheoliadau Bwydydd a Addaswyd 
yn Enetig a Bwydydd Newydd 
(Labelu) (Cymru) 2000 


Wedi’u gwneud 14 Gorffennaf 2000 


Yn dod irym 25 Gorffennaf 2000 


Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y 
pwerau a roddwyd gan adrannau 6(4), 16(1)(e) ac (f), 
17, 18(1), 261) a (3) a 48(1) 0 Ddeddf Diogelwch 
Bwyd 1990(a), ar 6! rhoi sylw yn unol ag adran 
48(4A) o’r Ddeddf honno i gyngor perthnasol a 
roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ac ar 6l 
ymgynghori yn unol ag adran 48(4) o’r Ddeddf honno, 
yn gwneud y Rheoliadau canlynol: 


Enwi, cychwyn a chymhwyso 


1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Bwydydd a 
Addaswyd yn Enetig a Bwydydd Newydd (Labelu) 
(Cymru) 2000, deuant i rym ar 25 Gorffennaf 2000 a 
byddant yn gymwys i Gymru. 


Dehongli 
2.-(1) Yn y Rheoliadau hyn.- 


mae “bisgedi” (“biscuits”) yn cynnwys wafferi, 
bisgedi caled, torthau ceirch a bara croyw; 


mae i “bwyd newydd”, “cynhwysyn bwyd newydd” 
a “Ile ar y farchnad” yr un ystyr 4 “novel food”, “novel 
food ingredient” a “place on the market” yn Rheoliad 
258/97; 


(a) 1990 p.16; mae swyddogaethau a oedd gynt yn arferadwy gan “the 
Ministers” yn arferadwy bellach gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru yn unol 4 Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672). Diwygiwyd 
adran 6(4)(a) o’r Ddeddf gan Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio 
Allan 1994 (p.40), Atodlen 9, paragraff 6. Ychwanegwyd adran 
48(4A) gan Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (p.28), Atodlen 5 paragraff 
A. 


STATUTORY INSTRUMENTS 


2000 No. 1925 (W. 134 ) 
FOOD, WALES 


The Genetically Modified and 
Novel Foods (Labelling) (Wales) 
Regulations 2000 


Made 14th July 2000 


Coming into force 25th July 2000 


The National Assembly for Wales, in the exercise of 
powers conferred by sections 6(4),16(1)(e) and (f), 17, 
18(1), 26(1) and (3) and 48(1) of the Food Safety Act 
1990(a), after having regard in accordance with section 
48(4A) of that Act to relevant advice given by the Food 
Standards Agency, and after consultation in accordance 
with section 48(4) of that Act, makes the following 
Regulations: 


Citation, commencement and application 


1. These Regulations may be cited as the Genetically 
Modified and Novel Foods (Labelling) (Wales) 
Regulations 2000, shall come into force on 25 July 
2000 and shall apply to Wales. 


Interpretation 
2.-(1) In these Regulations - 


"the Act" ("y Ddeddf") means the Food Safety Act 
1990; 


"biscuits" ("bisgedi") 
oatcakes and matzos; 


includes wafers, rusks, 


"confectionery product" ("cynnyrch cyffeithiol") 
means any item of chocolate confectionery or sugar 
confectionery; 


(a) 1990 c.16; functions formerly exercisable by "the Ministers" are now 


exercisable by the National Assembly for Wales pursuant to the 
National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 
(S.I. 1999/672). Section 6(4)(a) of the Act was amended by the 
Deregulation and Contracting Out Act 1994 (c.40), Schedule 9, 
paragraph 6. Section 48(4A) was added by the Food Standards Act 
1999 (c.28), Schedule 5 paragraph 21. 


ystyr “Cyfarwyddeb 79/112” (“Directive 79/112’’) 
yw Cyfarwyddeb y Cyngor 79/112/CEE(a) ar gyd- 
ddynesiad cyfreithiau’r Aelod-wladwriaethau ynglyn a 
labelu, cyflwyno a hysbysebu bwydydd, fel y’i 
diwygiwyd (i’r graddau y mae’n berthnasol i’r 
Rheoliadau hyn) gan Gyfarwyddeb y Cyngor 
86/197/CEE(b) a  Chyfarwyddeb y Cyngor 
89/395/CEE(e); 


ystyr “cyffaith blawd” (“flour confectionery”) yw 
unrhyw fwyd wedi’i goginio sy’n barod i’w fwyta heb 
ei baratoi ymhellach (heblaw ei aildwymo), y mae 
grawnfwyd mal yn gynhwysyn sy’n nodweddiadol 
ohono, gan gynnwys teisennau brau, sbwniis, 
cramwyth, myffins, macarwns, rataffias, toes a chasys 
toes ac mae’n cynnwys hefyd meringues, petits fours a 
thoes a chasys toes sydd heb eu coginio, ond nid yw’n 
cynnwys bara, pizzas, bisgedi, bara crimp, bara 
gwastad allwthiedig nac unrhyw fwyd sy’n cynnwys 
Ilenwad y mae unrhyw gaws, cig, syrth, pysgod, 
pysgod cregyn, deunydd protein Ilysieuol neu 
ddeunydd protein microbig yn gynhwysyn ynddo; 


ystyr “cynnyrch cyffeithiol” (“confectionery 
product”) yw unrhyw eitem o gyffaith siocled neu 
gyffaith siwgr; 


ystyr “cynnyrch cyffeithiol ffansi” (“fancy 
confectionery product’) yw unrhyw gynnyrch 
cyffeithiol ar ffurf ffigur, anifail, sigarét neu wy neu ar 
unrhyw ffurf ffansi arall; 


ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Diogelwch 
Bwyd 1990; 


mae “gwerthu” (“sell”) yn cynnwys cynnig i’w werthu 
neu ddangos i’w werthu neu ei gael mewn meddiant 
i’w werthu, a dehonglir “gwerthu” (“sale”) yn unol a 
hynny. 


mae “ia bwytadwy” (“edible ice”) yn cynnwys hufen 
ia, 1a dwr ac ia ffrwythau, p’un ai ar ei ben ei hun neu 
mewn cyfuniad ag unrhyw fwyd tebyg; 


ystyr “manylion GMO” (“the GMO particulars’”’) 
yw'r manylion labelu penodol ychwanegol a fynnir 
gan Erthygl 2(3) o Reoliad 1139/98 ac Erthyglau 2 a 4 
o Reoliad 50/2000; 


mae “paratoi” (“preparation”), mewn perthynas a 
bwyd, yn cynnwys gweithgynhyrchu ac unrhyw ffurf 
ar brosesu neu drin, a dehonglir “wedi’i baratoi” yn 
unol a hynny; 


ystyr “Rheoliad 258/97” (“Regulation 258/97") yw 
Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor (CE) Rhif 258/97 
(ch) ynghylch bwydydd newydd a chynhwysion bwyd 
newydd; 


(a) OJ Rhif L33, 8.2.79, t.1. 
(b) OJ Rhif L.144, 29.5.86, t.38. 
(c) OJ Rhif L186, 30.6.89, t.17. 
(ch) OJ Rhif L43, 14, 2, 97, t.1. 


"Directive 79/112" ("Cyfarwyddeb 79/112") means 
Council Directive 79/112/EEC(a)on the approximation 
of the laws of the Member States relating to the 
labelling, presentation and advertising of foodstuffs, as 
amended (in so far as is relevant to these Regulations) 
by Council Directive 86/197/EEC(b) and Council 
Directive 89/395/EEC(c); 


"edible ice" ("id bwytadwy") includes ice-cream, 
water ice and fruit ice, whether alone or in 
combination, and any similar food; 


"fancy confectionery product" ("“cynnyrch cyffeithiol 
ffansi") means any confectionery product in the form 
of a figure, animal, cigarette or egg or in any other 
fancy form; 


"flour confectionery" ("cyffaith blawd") means any 
cooked food which is ready for consumption without 
further preparation (other than reheating), of which a 
characterising ingredient is ground cereal, including 
shortbread, sponges, crumpets, muffins, macaroons, 
ratafias, pastry and pastry cases, and also includes 
meringues, petits fours and uncooked pastry and pastry 
cases, but does not include bread, pizzas, biscuits, 
crispbread, extruded flat bread or any food containing 
a filling which has as an ingredient any cheese, meat, 
offal, fish, shellfish, vegetable protein material or 
microbial protein material; 


"the GMO particulars" ("manylion GMO") means 
the additional specific labelling particulars required by 
Article 2(3) of Regulation 1139/98 and Articles 2 and 
4 of Regulation 50/2000; 


"novel food", "novel food ingredient" and "place on 
the market" have the same meaning in these 
Regulations as they have in Regulation 258/97; 


"prepacked for direct sale" ("wedi'i ragbacio i'w 
werthu'n uniongyrchol") means - 


(a) in relation to a food other than flour 
confectionery, bread and edible _ ices, 
prepacked by a retailer for sale by that retailer 
on the premises where the food is packed or 
from a vehicle or stall used by that retailer, 
and 


(b) in relation to flour confectionery, bread and 
edible ices, prepacked by a retailer for sale as 
in sub-paragraph (a) of this definition, or 
prepacked by the producer of the food for sale 
by that producer either on the premises where 
the food is produced or on other premises from 
which that producer conducts business under 
the same name as the business conducted on 
the premises where the food is produced, 


and in this definition "premises" include any ship or 
aircraft; 


(a) OJ No. L33, 8.2.79, p.1. 
(b) OJ No. L144, 29.5.86, p.38. 
(c) OF No. L186, 30.6.89, p.17. 


ystyr “Rheoliad 1139/98” (“Regulation 1139/98”) 
yw Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1139/98(a) (fel y’i 
cywirwyd(b)) ynghylch gorfod dangos, ar labelau 
bwydydd penodol a gynhyrchwyd o organeddau a 
addaswyd yn enetig, fanylion heblaw’r rhai y darperir 
ar eu cyfer yng Nghyfarwyddeb 79/112/CEE, fel y’1 
diwygiwyd gan Reoliad y Comisiwn (CE) Rhif 
49/2000 (ce); 


ystyr “Rheoliad 50/2000” (“Regulation 50/2000’) 
yw Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 50/2000(ch) ar 
labelu bwydydd a chynhwysion bwyd sy’n cynnwys 
ychwanegion a chyflasynnau a addaswyd yn enetig neu 
wedi’u cynhyrchu o organeddau a addaswyd yn enetig; 


ystyr “wedi’i ragbacio i’w werthu’n uniongyrchol” 
(“prepacked for direct sale”’) — 


(a) mewn perthynas 4 bwyd heblaw cyffaith 
blawd, bara ac ia bwytadwy, yw wedi’i 
ragbacio gan fanwerthwr er mwyn i’r 
manwerthwr hwnnw ei werthu ar y safle lle 
mae’r bwyd yn cael ei bacio neu o gerbyd neu 
o stondin a ddefnyddir gan y manwerthwr 
hwnnw, a 


(b) mewn perthynas a chyffaith blawd, bara ac ia 
bwytadwy, yw wedi’i ragbacio gan fanwerthwr 
iw werthu fel yn is-baragraff (a) o’r diffiniad 
hwn, neu wedi’i ragbacio gan gynhyrchydd y 
bwyd er mwyn i gynhyrchydd y bwyd ei 
werthu naill ai ar y safle lle cynhyrchwyd y 
bwyd neu ar safle arall y mae’r cynhyrchydd 
bwyd yn cynnal ei fusnes ohono o dan yr un 
enw a’r busnes sy’n cael ei gynnal ar y safle lle 
mae’r bwyd yn cael ei gynhyrchu. 


ac yn y diffiniad hwn mae “safle” yn cynnwys 
unrhyw long neu awyren. 


(2) Mae 1 ymadroddion eraill a ddefnyddir yn y 
Rheoliadau hyn ac yn Rheoliad 1139/98 neu Rheoliad 
50/2000 yr un ystyr yn y rheoliadau hyn ag sydd iddynt 
yn y Rheoliad o dan sylw. 


(3) Rhaid ystyried bod bwyd wedi’i ragbacio ar 
gyfer y Rheoliadau hyn 
(a) os yw yn barod 1’w werthu i’r prynwr terfynol 
neu i fasarlwyydd, a 
(b) os yw 


(i) wedi’i roi mewn pecyn cyn cael ei gynnig 
i'w werthu yn y fath ffordd ag i beidio 4 
chaniatau newid y bwyd, p’un ai wedi’i 
amgau’n gyfan gwbl neu’n rhannol yn 
unig, heb agor neu newid y pecyn, neu 

(ii) wedi’i amgau’n gyfan gwbl mewn pecyn 
cyn cael ei gynnig i’w werthu a bwriedir 
iddo gael ei goginio heb agor y pecyn, 


(a) OJ Rhif L159, 3.6.98, t.4. 
(b) OJ Rhif L190, 4.7.98, t.86. 
(c) OJ Rhif L6, 11.1.2000, t.13. 
(ch) OJ Rhif L6, 11.1.2000, t.15. 


"preparation" ("paratoi"), in relation to food, 
includes manufacture and any form of processing or 
treatment, and "prepared" shall be construed 
accordingly; 


"Regulation 258/97" ("Rheoliad 258/97") means 
Regulation (EC) No. 258/97 of the European 
Parliament and of the Council(a)concerning novel 
foods and novel food ingredients; 


"Regulation 1139/98" ("Rheoliad 1139/98") means 
Council Regulation (EC) No. 1139/98(b) (as 
corrected(c) concerning the compulsory indication, on 
the labelling of certain foodstuffs produced from 
genetically modified organisms, of particulars other 
than those provided for in Directive 79/112/EEC, as 
amended by Commission Regulation (EC) No. 
49/2000(d); 


"Regulation 50/2000" ("Rheoliad 50/2000") means 
Commission Regulation (EC) No. 50/2000(e) on 
the labelling of foodstuffs and food ingredients 
containing additives and flavourings that have been 
genetically modified or have been produced from 
genetically modified organisms; 


"sell" ("gwerthu") includes offer or expose for sale 
and have in possession for sale, and "sale" ("gwerthu") 
shall be construed accordingly. 


(2) Other expressions used both in these 
Regulations and in Regulation 1139/98 or Regulation 
50/2000 have the same meaning in these regulations as 
they have in the Regulation concerned. 


(3) Food shall be regarded as prepacked for the 
purposes of these Regulations if - 


(a) it is ready for sale to the final consumer or to a 
mass caterer, and 
(b) it is 
(i) put into packaging before being offered for 
sale in such a way that the food, whether 
wholly or only partly enclosed, cannot be 
altered without opening or changing the 
packaging, or 


(ii) wholly enclosed in packaging before being 
offered for sale and the food is intended to 
be cooked without opening the packaging, 


(a) OJ No. L43, 14.2.97, p.1. 
(b) OJ No. L159, 3.6.98, p.4. 
(c) OJ No. L190, 4.7.98, p.86. 
(d) OF No. L6, 11.1.2000, p.13. 
(e) O.J No. L6, 11.1.2000, p15. 


ond nid yw bwyd i gael ei ystyried fel bwyd wedi’i 
ragbacio at ddibenion y Rheoliadau hyn os yw’n 
felysyn neu siocled sydd wedi’i lapio’n unigol ac sydd 
heb ei amgau mewn unrhyw becyn ychwanegol ac nad 
yw wedi’i fwriadu i’w werthu fel eitem unigol. 


(4) Dehonglir unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn 
at reoliad a rhif fel cyfeiriad at y rheoliad sydd a’r rhif 
hwnnw yn y Rheoliadau hyn, oni fydd y cyd-destun yn 
mynnu fel arall. 


Bwyd y mae Rheoliad 1139/98 neu Reoliad 50/2000 
yn gymwys iddo 


Ksemptiadau 


3.-(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2) isod, ni 
fydd y Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas ag 
unrhyw fwyd y deuir ag ef i mewn i Gymru o ran arall 
o’r Deyrnas Unedig neu o Aelod-wladwriaeth 
(heblaw’r Deyrnas Unedig) - 


(a) os cafodd ei werthu’n gyfreithlon yn y rhan o’r 
Deyrnas Unedig neu yn yr Aelod-wladwriaeth 
y daethpwyd ag ef i Gymru ohoni, 


(b) os cafodd ei gynhyrchu mewn Aelod- 
wladwriaeth neu os oedd yn cael ei gylchredeg 
yn ddirwystr yn y rhan o’r Deyrnas Unedig neu 
yn yr Aelod-wladwriaeth y daethpwyd ag ef i 
Gymru ohoni, ac 


(c) os yw gofynion Rheoliad 1139/98 neu Reoliad 
50/2000 (fel y bo’n gymwys), fel y’u darllenir 
yn y naill achos a’r llall gyda Chyfarwyddeb 
79/112, wedi’u bodloni mewn perthynas 4a’r 
bwyd hwnnw. 


(2) Ni fydd dim ym mharagraff (1) uchod yn atal 
gorfodi rheoliad 7(c). 


(3) At ddibenion paragraff (1) uchod, mae i 
“cylchredeg yn ddirwystr” yr un ystyr 4 “free 
circulation” yn Erthyg] 23(2) o’r Cytuniad yn sefydlu’r 
Gymuned Ewropeaidd. 


(4) Nid oes angen marcio na labelu a’r manylion 
GMO unrhyw fwyd wedi’i ragbacio, sydd naill ai 
wedi’i gynnwys mewn potel wydr ac arni farc 
annileadwy ac y bwriedir ei hailddefnyddio ac nad oes 
arni label, cylch na choler, neu y mae gan wyneb 
mwyaf ei becyn arwynebedd o lai na deg centimetr 
sgwar. 


Dull marcio neu labelu: gofyniad 
cyffredinol 


4. Pan fydd unrhyw fwyd heblaw’r bwyd y mae 
rheoliad 5 yn gymwys iddo yn cael ei werthu, rhaid i’r 
manylion y mae Rheoliad 1139/98 neu Reoliad 
50/2000 yn ei gwneud yn ofynnol eu marcio neu eu 
labelu arno ymddangos — 


but food shall not be regarded as prepacked for the 
purposes of these Regulations if it comprises an 
individually wrapped sweet or chocolate which is not 
enclosed in any further packaging and which is not 
intended for sale as an individual item. 


(4) Any reference in these Regulations to a 
numbered regulation shall, unless the context 
otherwise requires, be construed as a reference to the 
regulation so numbered in these Regulations. 


Food to which Regulation 1139/98 or Regulation 
50/2000 applies 


Exemptions 


3.-(1) Subject to paragraph (2) below, these 
Regulations shall not apply in respect of any food 
brought into Wales from another part of the United 
Kingdom or a Member State (other than the United 
Kingdom), if - 


(a) it was lawfully sold in the part of the UK or the 
Member State from which it is brought into 
Wales, 


(b) it was produced in a Member State or was in 
free circulation in the part of the United 
Kingdom or the Member State from which it is 
brought into Wales, and 


(c) the requirements of Regulation 1139/98 or 
Regulation 50/2000 (as applicable), as read in 
each case with Directive 79/112, are met in 
respect of that food. 


(2) Nothing in paragraph (1) above shall prevent the 
enforcement of regulation 7(c). 


(3) For the purposes of paragraph (1) above, "free 
circulation" has the same meaning as in Article 23(2) 
of the Treaty establishing the European Community. 


(4) Any prepacked food, either contained in an 
indelibly marked glass bottle intended for re-use and 
having no label, ring or collar, or the largest surface of 
whose packaging has an area of less than ten square 
centimetres, need not be marked or labelled with the 
GMO particulars. 


Manner of marking or labelling: general 
requirement 


4. | When any food other than food to which 
regulation 5 applies is sold, the particulars with which 
it is required to be marked or labelled by Regulation 
1139/98 or Regulation 50/2000 shall appear - 


(a) ar y pecyn, 
(b) ar label sydd ynghlwm wrth y pecyn, neu 
(c) ar label sydd i’w weld yn glir drwy’r pecyn, 


ac eithrio pan werthir i unrhyw un heblaw’r prynwr 
terfynol, y caiff y manylion hyn fel arall ymddangos ar 
y dogfennau masnachol ynglyn a’r bwyd yn unig, os 
oes modd gwarantu bod y dogfennau hynny sy’n 
cynnwys y manylion hyn i gyd, naill ai gyda’r bwyd y 
maent yn ymwneud ag ef neu wedi cael eu hanfon cyn 
i’r bwyd gael ei ddanfon, neu yr un pryd a hynny. 


Dull marcio neu labelu: rheolau arbennig 


5.-(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i’r canlynol - 
(a) bwyd sydd heb ei ragbacio; 


(b) bwyd sydd wedi’i ragbacio i’w werthu’n 
uniongyrchol; ac 


(c) unrhyw gynnyrch cyffeithiol ffansi sydd 
wedi’i lapio’n unigol ac nad yw wedi’i amgau 
mewn unrhyw becyn arall ac y bwriedir ei 
werthu fel eitem unigol. 


(2) Pan fydd unrhyw fwyd y mae’r rheoliad hwn 
yn gymwys iddo yn cael ei werthu i’r prynwr terfynol, 
rhaid i’r manylion y mae Rheoliad 1139/98 neu 
Reoliad 50/2000 yn ei gwneud yn ofynnol eu marcio 
neu eu labelu arno ymddangos, ac eithrio fel y darperir 
ym mharagraff (3) isod - 


(a) ar label sydd ynghlwm wrth y bwyd, neu 


(b) ar fwydlen, hysbysiad, tocyn neu label y mae’n 
hawdd i ddarpar brynwr ei ddirnad yn y man 
lle mae’n dewis y bwyd hwnnw. 


(3) Pan fydd bwyd - 


(a) yn fwyd y mae gofynion labelu Rheoliad 
1139/98 neu Reoliad 50/2000 yn gymwys 
iddo, 


(b) a hwnnw - 
(i) heb ei ragbacio, neu 


(ii) wedi’i ragbacio i’w werthu’n uniongyrchol, 
ac 


(c) yn cael ei werthu i’r prynwr terfynol mewn safle 
priodol, 


rhaid peidio 4 thrin defnyddio labelau amgen yn Ile’r 
manylion GMO ar ei ben ei hun fel achos o dorri’r 
gofynion labelu hynny ac at y diben hwn defnyddir 
labelau amgen, pan ddangosir y manylion amgen yn 
unol a pharagraff (4) isod, yn lle bod y manylion y 
cyfeirir atynt yn Erthygl 2(3) o Reoliad 1139/98 neu yn 
Erthyglau 2 a 4 o Reoliad 50/2000 yn ymddangos yn y 
dull a bennir ym mharagraff (2)(a) neu (b) uchod. 


(a) on the packaging, 
(b) on a label attached to the packaging, or 


(c) on a label which is clearly visible through the 
packaging, 


save that where the sale is otherwise than to the final 
consumer, such particulars may, alternatively, appear 
only on the commercial documents relating to the food 
where it can be guaranteed that such documents, 
containing all such particulars, either accompany the 
food to which they relate or were sent before, or at the 
same time as, delivery of the food. 


Manner of marking or labelling: special rules 


5.-(1) This regulation apples to - 
(a) food which is not prepacked; 
(b) food which is prepacked for direct sale; and 


(c) any individually wrapped fancy confectionery 
product which is not enclosed in any further 
packaging and which is intended for sale as a 
single item. 


(2) When any food to which this regulation 
applies is sold to the final consumer, the particulars 
with which it is required to be marked or labelled by 
Regulation 1139/98 or Regulation 50/2000 shall, 
except as provided in paragraph (3) below, appear - 


(a) ona label attached to the food, or 


(b) on a menu, notice, ticket or label which is 
readily discernible by an intending purchaser 
at the place where the intending purchaser 
chooses that food. 


(3) In any case where food - 


(a) is food to which the labelling requirements of 
Regulation 1139/98 or Regulation 50/2000 
apply, 

(b)_ is- 

(i) not prepacked, or 
(ii) prepacked for direct sale, and 


(c) is sold to the final consumer at appropriate 
premises, 


use of alternative labelling in place of the GMO 
particulars shall not alone be treated as a contravention 
of those labelling requirements and for this purpose 
alternative labelling is used where, instead of the 
particulars referred to in Article 2(3) of Regulation 
1139/98 or in Articles 2 and 4 of Regulation 50/2000 
appearing in the manner specified in paragraph (2)(a) 
or (b) above, alternative particulars are displayed in 
accordance with paragraph (4) below. 


(4) Dangosir manylion amgen yn unol 4a’r 
paragraff hwn ynglyn ag unrhyw fwyd y cyfeirir ato 
ym mbharagraff (3) uchod os gwelir ar fwydlen, 
hysbysiad, tocyn neu label y mae’n hawdd i ddarpar 
brynwr ei ddirnad ac sydd wedi’i leoli yn y man ar y 
safle Ile mae’n dewis y bwyd hwnnw - 


(a) yn achos bwyd y mae gofynion labelu 
Rheoliad 1139/98 yn gymwys _iddo, 
wybodaeth i’r perwyl bod rhywfaint o’r bwyd 
sy'n cael ei werthu ar y safle hwnnw yn 
cynnwys cynhwysion sydd wedi’u cynhyrchu 
o ffa soia neu indrawn a addaswyd yn enetig, 
neu’r ddau, yn 6! fel y digwydd, a bod 
gwybodaeth bellach ar gael oddi wrth y staff; a 


(b) yn achos bwyd y mae gofynion labelu 
Rheoliad 50/2000 yn gymwys __iddo, 
wybodaeth i’r perwyl y bod rhywfaint o’r 
bwyd sy’n cael ei werthu ar y safle hwnnw yn 
cynnwys ychwanegion neu gyflasynnau, neu’r 
ddau, yn 6l fel y digwydd, sydd wedi’u 
cynhyrchu o organedd a addaswyd yn enetig, a 
bod gwybodaeth bellach ar gael oddi wrth y 
staff. 


(5) Yn y rheoliad hwn, mae “safle” yn cynnwys 
unrhyw long neu awyren ac ystyr “safle priodol” yw 
safle - 


(a) lle mae’r staff yn rhoi eglurhad ar gais darpar 
brynwr ynghylch a yw - 

(i) bwyd penodol sy’n cael ei werthu ar y safle 
hwnnw, heblaw bwyd sy’n dod o fewn 
Erthygl 1(2) neu 2(2) 0 Reoliad 1139/98, 
yn cael ei gynhyrchu yn gyfan gwbl neu’n 
rhannol o gynnyrch a addaswyd yn enetig 
y cyfeirir ato yn Erthygl 1(1) o’r Rheoliad 
hwnnw, a 


(11) bwyd penodol sy’n cael ei werthu ar y safle 
hwnnw yn cynnwys ychwanegion neu 
gyflasynnau a gynhyrchwyd yn gyfan gwbl 
neu’n rhannol o organedd a addaswyd yn 
enetig, a 


(b) lle mae gweithdrefn sefydledig ar y safle 
hwnnw ar gyfer rhoi gwybod yn gyson i’r staff 
ynglyn a’r wybodaeth honno. 


(6) Pan fydd unrhyw fwyd y mae’r rheoliad hwn yn 
gymwys iddo yn cael ei werthu heblaw i’r prynwr 
terfynol, rhaid i’r manylion y mae Rheoliad 1139/98 
neu Reoliad 50/2000 yn ei gwneud yn ofynnol eu 
marcio neu eu labelu arno ymddangos - 


(4) Alternative particulars are displayed in 
accordance with this paragraph in relation to any food 
referred to in paragraph (3) above if there appears on a 
menu, notice, ticket or label which is readily 
discernible by an intending purchaser and which is 
located at the place at the premises where the intending 
purchaser chooses that food - 


(a) in the case of food to which the labelling 
requirements of Regulation 1139/98 apply, 
indications to the effect that some of the food 
sold at those premises contains ingredients 
produced from genetically modified soya 
beans or maize, or both, as the case may be, 
and that further information is available from 
the staff; and 


(b) in the case of food to which the labelling 
requirements of Regulation 50/2000 apply, 
indications to the effect that some of the food 
sold at those premises contains additives or 
flavourings, or both, as the case may be, 
produced from a_ genetically modified 
organism, and that further information is 
available from the staff. 


(5) In this regulation, "premises" includes any ship 
or aircraft and "appropriate premises" means premises 
where - 


(a) the staff provide clarification at the request of 
an intending purchaser as to whether - 


(i) particular food sold at those premises, 
other than food falling within Article 1(2) 
or 2(2) of Regulation 1139/98, is produced 
in whole or in part from a genetically 
modified product referred to in Article 1(1) 
of that Regulation, and 


(ii) particular food sold at those premises 
contains additives or flavourings produced 
in whole or in part from a genetically 
modified organism, and 


(b) there is an established procedure at those 
premises for keeping staff informed of that 
information. 


(6) When any food to which this regulation applies is 
sold otherwise than to the final consumer, the 
particulars with which it is required to be marked or 
labelled by Regulation 1139/98 or Regulation 50/2000 
shall appear - 


(a) ar label sydd ynghlwm wrth y bwyd, neu 


(b) ar docyn neu hysbysiad y mae’n hawdd i 
ddarpar brynwr ei ddirnad yn y man Ile mae’n 
dewis y bwyd, neu 


mewn dogfennau masnachol ynglyn a’r bwyd 
lle gellir gwarantu bod y dogfennau hynny 
naill ai gyda’r bwyd y maent yn ymwneud ag 
ef neu wedi cael eu hanfon cyn i’r bwyd gael 
ei anfon, neu yr un pryd a hynny. 


(c) 


Eglurder y marcio neu’r labelu 


6.-(1) Rhaid i’r manylion y mae Rheoliad 1139/98 
neu Reoliad 50/2000 yn ei gwneud yn ofynnol eu 
marcio neu eu labelu ar fwyd, neu sy’n ymddangos ar 
fwydlen, hysbysiad, tocyn neu label yn unol a’r 
Rheoliadau hyn, fod yn hawdd i’w deall, yn hollol 
ddarllenadwy ac yn annileadwy a, phan fydd bwyd yn 
cael ei werthu i’r prynwr terfynol, rhaid 1’r manylion a 
enwyd gael eu marcio mewn man amlwg mewn ffordd 
sy’n ei gwneud yn hawdd i’w gweld. 


(2) Rhaid peidio a chuddio, tywyllu neu ymyrryd a’r 
manylion hynny ag unrhyw fater ysgrifenedig neu 
ddarluniadol arall. 


(3) Rhaid peidio 4 chymryd bod paragraff (1) uchod 
yn atal rhoi manylion gan fasarlwywyr, ynglyn 4 
bwydydd y mae eu rhywogaeth a’u math yn cael eu 
newid yn rheolaidd, drwy gyfrwng dros dro (gan 
gynnwys defnyddio sialc ar fwrdd du). 


CYFFREDINOL 


Tramgwyddau a chosbau 


7. Bydd unrhyw berson - 


(a) sy’n gwerthu unrhyw fwyd y mae gofynion 
labelu Rheoliad 1139/98 neu Reoliad 50/2000 
yn gymwys iddo ac nad yw wedi’i farcio neu 
wedi’i labelu a’r manylion GMO, ac eithrio yn 
achos unrhyw fwyd y mae rheoliad 5(3) yn 
gymwys iddo ac y mae manylion amgen yn 
cael eu dangos ynglyn ag ef yn unol 4 rheoliad 
5(4), 


sy’n gwerthu unrhyw fwyd nad yw wedi’i 
farcio neu wedi’i labelu yn unol 4 rheoliad 4, 5 
neu 6, neu 


(b) 


(c) sy’n rhoi ar y farchnad unrhyw fwyd newydd 
neu gynhwysyn bwyd newydd nad yw’r 
gofynion ychwanegol ynglyn 4 hwy mewn 
perthynas 4 gwybodaeth i fwytawyr a nodir yn 
Erthygl 8(1) o Rheoliad 258/97 wedi’u 
bodloni, 


(a) ona label attached to the food, or 


(b) on a ticket or notice which is readily 
discernible by the intending purchaser at the 
place where the intending purchaser chooses 
the food, or 


in commercial documents relating to the food 
Where it can be guaranteed that such 
documents either accompany the food to 
which they relate or were sent before, or at the 
same time as, delivery of the food. 


(c) 


Intelligibility of marking or labelling 


6.-(1) The particulars with which a food is required 
to be marked or labelled by Regulation 1139/98 or by 
Regulation 50/2000, or which appear on a menu, 
notice, ticket or label pursuant to these Regulations, 
shall be easy to understand, clearly legible and 
indelible and, when a food is sold to the final 
consumer, the said particulars shall be marked in a 
conspicuous place in such a way as to be easily visible. 


(2) Such particulars shall not in any way be hidden, 
obscured or interrupted by any other written or 
pictorial matter. 


(3) Paragraph (1) above shall not be taken to 
preclude the giving of such particulars at mass caterers, 
in respect of foods the variety and type of which are 
changed regularly, by means of temporary media 
(including the use of chalk on a blackboard). 


GENERAL 


Offences and penalties 


7. Any person who - 


(a) sells any food to which the labelling 
requirements of Regulation 1139/98 or of 
Regulation 50/2000 apply which is not marked 
or labelled with the GMO particulars, except in 
the case of any food to which regulation 5(3) 
applies and in respect of which alternative 
particulars are displayed in accordance with 
regulation 5(4), 


(b) 


sells any food which is not marked or labelled 
in accordance with regulation 4, 5 or 6, or 


(c) places on the market any novel food or novel 
food ingredient in respect of which the 
additional requirements relating to consumer 
information set out in Article 8(1) of 


Regulation 258/97 have not been met, 


yn euog o dramgwydd a bydd yn agored i ddirwy na 
fydd yn fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol 0’i 
gollfarnu’n ddiannod. 


Gorfodi 


8.-(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2) isod, rhaid 
i bob awdurdod bwyd orfodi a gweithredu’r 
Rheoliadau hyn yn ei ardal a’r awdurdod hwnnw fydd 
yr awdurdod cymwys yn ei ardal at ddibenion ail 
baragraff Erthygl 2(2)(b) o Reoliad 1139/98. 


(2) Rhaid i bob awdurdod iechyd porthladd orfodi a 
gweithredu’r Rheoliadau hyn yn ei ardal mewn 
perthynas 4 bwyd sydd wedi’i fewnforio a’r awdurdod 
hwnnw fydd yr awdurdod cymwys yn ei ardal mewn 
perthynas a’r bwyd hwnnw at ddibenion ail baragraff 
Erthygl 2(2)(b) 0 Reoliad 1139/98. 


Amddiffyniad mewn perthynas ag allforion 


9. Mewn unrhyw achos am dramgwydd o dan y 
Rheoliadau hyn, bydd yn amddiffyniad i’r person a 
gyhuddir brofi - 


(a)bod y bwyd yr honnir bod y tramgwydd wedi’i_ 


gyflawni mewn perthynas ag ef wedi’i fwriadu 
i’w allforio i wlad a deddfwriaeth sy’n cyfateb 
ir Rheoliadau hyn a’i fod yn cydymffurfio a’r 
ddeddfwriaeth honno; a 


(b) yn achos allforio i Aelod-wladwriaeth fwyd y 
mae Rheoliad 1139/98 neu Reoliad 50/2000 yn 
gymwys iddo, fod y ddeddfwriaeth yn 
cydymffurfio 4 darpariaethau Rheoliad 
1139/98 neu Reoliad 50/2000, fel y bo’n 
briodol, fel y’u darllenir gyda Chyfarwyddeb 
7TOWSA2¢ 


Cymhwyso darpariaethau amrywiol y Ddeddf 


10.-(1) Bydd darpariaethau canlynol y Ddeddf yn 
gymwys at ddibenion y Rheoliadau hyn ac, oni fydd y 
cyd-destun yn mynnu fel arall, dehonglir unrhyw 
gyfeiriad yn y darpariaethau hynny at y Ddeddf neu at 
y Rhan ohoni at ddibenion y Rheoliadau hyn fel 
cyfeiriad at y Rheoliadau hyn - 


adran 2 (ystyr estynedig “sale” etc); 


adran 3 (rhagdybio bod bwyd wedi’i fwriadu i bobl 
ei fwyta); 

adran 20 (tramgwyddau oherwydd bai person 
arall); 


adran 21 (amddiffyniad o ddiwydrwydd dyladwy) 
fel y mae’n gymwys at ddibenion adran 8, 14 
neu 15; 


nA 


adran 30(8) (sy’n ymwneud 4 _ thystiolaeth 


ddogfennol); 
adran 32 (pwerau mynediad); 


1] 


shall be guilty of an offence and shall be liable on 
summary conviction to a fine not exceeding level 5 on 
the standard scale. 


Enforcement 


8.-(1) Subject to paragraph (2) below, each food 
authority shall enforce and execute these Regulations 
in its area and be the competent authority in its area for 
the purposes of the second paragraph of Article 2(2)(b) 
of Regulation 1139/98. 


(2) Each port health authority shall enforce and 
execute these Regulations in its district in relation to 
imported food and be the competent authority in its 
district in relation to such food for the purposes of the 
second paragraph of Article 2(2)(b) of Regulation 
1139/98. 


Defence in relation to exports 


9. In any proceedings for an offence under these 
Regulations, it shall be a defence for the person 
charged to prove- 


(a) that the food in respect of which the offence is 
alleged to have been committed was intended 
for export to a country which has legislation 
analogous to these Regulations and that it 
complies with that legislation; and 


(b) in the case of export to a Member State of food 
to which Regulation 1139/98 or Regulation 
50/2000 applies, that the legislation complies 
with the provisions of Regulation 1139/98 or 
Regulation 50/2000, as appropriate, as read 
with Directive 79/112. 


Application of various provisions of the Act 


10.-(1) The following provisions of the Act shall 
apply for the purposes of these Regulations and, unless 
the context otherwise requires, any reference in those 
provisions to the Act or Part thereof shall be construed 
for the purposes of these Regulations as a reference to 
these Regulations - 


Section 2 (extended meaning of "sale" etc); 


section 3 (presumption that food is intended for 
human consumption); 


section 20 (offences due to fault of another person); 
section 21 (defence of due diligence) as it applies 
for the purposes of section 8, 14 or 15; 


section 30(8) (which relates to documentary 
evidence); 


section 32 (powers of entry); 


adran 35(1) i (3) (cosbi tramgwyddau) i’r graddau y 
mae’n ymwneud 4 thramgwyddau o dan adran 33(1) a 
(2) fel y’u cymhwysir gan baragraff (3) isod; ac 


adran 36 (tramgwyddau gan gyrff corfforaethol). 


(2) Wrth gymhwyso adran 32 o’r Ddeddf (pwerau 
mynediad) at ddibenion y Rheoliadau hyn, dehonglir y 
cyfeiriad yn is-adran (1)(a) i’r Ddeddf fel pe bai’n 
cynnwys cyfeiriad at Reoliad 258/97, Rheoliad 
1139/98 a Rheoliad 50/2000. 


(3) Bydd darpariaethau canlynol y Ddeddf yn 
gymwys at ddibenion y Rheoliadau hyn ac, oni fydd y 
cyd-destun yn mynnu fel arall, dehonglir unrhyw 
gyfeiriad yn y darpariaethau hynny at y Ddeddf at 
ddibenion y Rheoliadau hyn fel pe baent yn cynnwys 
cyfeiriad at y Rheoliadau hyn, fel y’u darllenir gyda 
Rheoliad 258/97, Rheoliad 1139/98 a Rheoliad 
50/2000 - 


adran 33 (rhwystro etc. swyddogion) 


adran 44 (diogelu swyddogion sy’n gweithredu’n 
ddidwyll). 


Diwygiadau canlyniadol 


11.-(1) Diwygir Rheoliadau Labelu Bwyd 1996(a) 
(i’r graddau y maent yn gymwys i Gymru) yn unol a 
pharagraffau (2) i (11) isod. 


(2) Yn rheoliad 2(1) (dehongli), hepgorir diffiniadau 
“the GMO particulars” a “Regulation 1139/98”. 


(3) Yn rheoliad 3(1)(iv) (esemptiadau), yn Ile’r geiriau 
“Directive 94/54 and Regulation 1139/98” rhoddir y 
geiriau “and Directive 94/54”. 


(4) Yn rheoliad 26 (man becynnau a photeli penodol 
sydd wedi’u marcio annileadwy) - 


(a) ym mharagraff (1), hepgorir is-baragraff (b) a’r 
gair “or” o7i flaen; a 


(b) ym mharagraff (3A), hepgorir y geiriau “and the 
GMO particulars”. 


(5) Yn rheoliad 35 (gofyniad cyffredinol ynghylch 
dull marcio neu labelu), hepgorir y geiriau “or by 
Regulation 1139/98”. 


(6) Yn rheoliad 36 (dull marcio neu labelu yn achos 
bwyd y mae rheoliad 23 neu 27 yn gymwys iddo) - 


(a) O.S. 1996/1499; O.S. 1998/1398, 1999/747, 1483 yw'r offerynnau 
diwygio perthnasol. 


section 35(1) to (3) (punishment of offences) in so 
far as it relates to offences under section 33(1) and (2) 
as applied by paragraph (3) below; and 


section 36 (offences by bodies corporate). 


(2) In the application of section 32 of the Act 
(powers of entry) for the purposes of these 
Regulations, the reference in subsection (1)(a) to the 
Act shall be construed as including a reference to 
Regulation 258/97, Regulation 1139/98 and Regulation 
50/2000. 


(3) The following provisions of the Act shall apply 
for the purposes of these Regulations and, unless the 
context otherwise requires, any reference in those 
provisions to the Act shall be construed for the 
purposes of these Regulations as including a reference 
to these Regulations, as read with Regulation 258/97, 
Regulation 1139/98 and Regulation 50/2000 - 


section 33 (obstruction etc. of officers); 


section 44 (protection of officers acting in good 
faith). 


Consequential amendments 


11.-(1) The Food Labelling Regulations 1996(a) 
shall be amended (in so far as they apply to Wales) in 
accordance with paragraphs (2) to (11) below. 


(2) In regulation 2(1) (interpretation), the definitions 
of "the GMO particulars" and "Regulation 1139/98" 
shall be omitted. 


(3) In regulation 3(1)(iv) (exemptions), there shall be 
substituted for the words ", Directive 94/54 and 
Regulation 1139/98" the words "and Directive 94/54". 


(4) In regulation 26 (small packages and certain 
indelibly marked bottles) - 


(a) in paragraph (1), sub-paragraph (b) and the word 
"or" preceding it shall be omitted; and 


(b) in paragraph (3A), the words "and the GMO 
particulars" shall be omitted. 


(5) In regulation 35 (general requirement as to 
manner of marking or labelling), the words "or by 
Regulation 1139/98" shall be omitted. 


(6) In regulation 36 (manner of marking or labelling 
in the case of food to which regulation 23 or 27 


applies) - 


(a) S.I. 1996/1499; the relevant amending instruments are S.I. 
1998/1398, 1999/747, 1483. 


(a) ym mharagraff (1), hepgorir y geiriau “or by 
Regulation 1139/98” ac “or (4A)”; a 


(b) hepgorir paragraffau (4A) i (4C). 


(7) Yn rheoliad 38(1) (eglurder marcio neu labelu), 
hepgorir y geiriau “or by Regulation 1139/98”. 


(8) Yn rheoliad 44(1) (tramgwyddau a chosbau) 
hepgorir is-baragraff (f); 


(9) Yn rheoliad 47(b) (amddiffyniad ynglyn ag 
allforion), yn lle’r geiriau “, Directive 94/54 and 
Regulation 1139/98” rhoddir y geiriau “and Directive 
94/54”. 


(10) Yn rheoliad 48 (cymhwyso darpariaethau 
amrywiol Deddf Diogelwch Bwyd 1990), hepgorir 
paragraff (2). 


(11) Yn rheoliad 50 (darpariaeth drosiannol), 
hepgorir paragraffau (5) i (7). 


12. Diwygir Rheoliadau Bwydydd Newydd a 
Chynhwysion Bwyd Newydd 1997(a) (i’r graddau y 
maent yn gymwys 1 Gymru), drwy hepgor paragraff 7 
yn yr Atodlen (darpariaethau Cymunedol penodedig). 


Darpariaethau trosiannol 


13.-(1) Mewn unrhyw achos am dramgwydd - 
(a) o dan reoliad 7(a), neu 


(b) o dan reoliad 7(b), fel y’i darllenir gyda 
rheoliad 5 neu 6, 


mewn perthynas a’r manylion y mae Rheoliad 
1139/98 yn ei gwneud yn ofynnol eu marcio neu eu 
labelu ar unrhyw fwyd perthnasol, bydd yn 
amddiffyniad profi - 


(i) ynachos bwyd a werthwyd i’r prynwr terfynol, 
ei fod wedi’i baratoi gan ddefnyddio 
cynhwysyn a oedd ar werth cyn | Medi 1998, 
neu 


(ii) yn achos bwyd a werthwyd i fasarlwyydd, ei 
fod wedi’i baratoi gan ddefnyddio cynhwysyn 
a oedd ar werth cyn 10 Ebrill 2000. 


(2) 
(a) 
(b) 


Mewn unrhyw achos am dramgwydd - 
o dan reoliad 7(a), neu 


o dan reoliad 7(b), fel y’i darllenir gyda 
rheoliad 5 neu 6, 


(a) O.S. 1997/1335; y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i'r 
Rheoliadau hyn. 


13 


(a) in paragraph (1), the words "or by Regulation 
1139/98" and "or (4A)" shall be omitted; and 


(b) paragraphs (4A) to (4C) shall be omitted. 


(7) In regulation 38(1) (intelligibility of marking or 
labelling), the words "or by Regulation 1139/98" shall 
be omitted. 


(8) In regulation 44(1) (offences and penalties), sub- 
paragraph (f) shall be omitted; 


(9) In regulation 47(b) (defence in relation to 
exports), there shall be substituted for the words", 
Directive 94/54 and Regulation 1139/98" the words 
"and Directive 94/54". 


(10) In regulation 48 (application of various 
provisions of the Food Safety Act 1990), paragraph (2) 
shall be omitted. 


(11) In regulation 50 (transitional provision), 
paragraphs (5) to (7) shall be omitted. 


12. The Novel Foods and Novel Food Ingredients 
Regulations 1997(a)shall be amended (in so far as they 
apply to Wales), by omitting paragraph 7 in the 
Schedule (specified Community provisions). 


Transitional provisions 


13.-(1) In any proceedings for an offence under - 
(a) regulation 7(a), or 
(b) regulation 7(b), as read with regulation 5 or 6, 


in relation to the particulars with which any relevant 
food is required to be marked or labelled by Regulation 
1139/98, it shall be a defence to prove that - 


(i) in the case of food sold to the final consumer, 
it was prepared using an ingredient which was 
on sale before Ist September 1998, or 


(ii) in the case of food sold to a mass caterer, it was 
prepared using an ingredient which was on sale 
before 10th April 2000. 

(2) 


(a) regulation 7(a), or 


In any proceedings for an offence under - 


(b) regulation 7(b), as read with regulation 5 or 6, 


(a) S.I. 1997/1335; to which there are amendments not relevant to these 


Regulations. 


mewn perthynas a’r manylion y mae Rheoliad 
50/2000 yn ei gwneud yn ofynnol eu marcio neu eu 
labelu ar unrhyw fwyd perthnasol , bydd yn 
amddiffyniad profi bod y bwyd wedi’i werthu i’r 
prynwr terfynol neu i fasarlwyydd a’i fod wedi’i 
baratoi gan ddefnyddio cynhwysyn a oedd ar werth cyn 
10 Ebrill 2000. 


(3) At ddibenion paragraffau (1) a (2) uchod, ystyr 
“bwyd perthnasol” yw bwyd - 
(i) nad yw wedi’i ragbacio, neu 
(ii) sydd wedi’i ragbacio i’w werthu’n uniongyrchol. 


Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 
dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
1998(a) 


in relation to the particulars with which any relevant 
food or is required to be marked or labelled by 
Regulation 50/2000, it shall be a defence to prove that 
the food was sold to the final consumer or to a mass © 
caterer and was prepared using an ingredient which 
was on Sale before 10th April 2000. 


(3) For the purposes of paragraphs (1) and (2) above, 
"relevant food" means food which is - 


(i) not prepacked, or 
(ii) prepacked for direct sale. 


Signed on behalf of the National Assembly for Wales 
under section 66(1) of the Government of Wales Act 
1998(a) 


14 Gorffennaf 2000 14th July 2000 


Jane Davidson 


Deputy Presiding Officer of the National Assembly 
for Wales 


Dirprwy Lywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 


(a) 1998 p.38. (a) 1998 c.38. 


14 


*pey eg ea inne 
4 ay 


are 
= ear 


: 


hie ; 


5 ah 


* 
" 
4 

» . 


ca 


ol (a 


Cynulliad Cenedlaethol Cymru 


OFFERYNNAU STATUDOL 


2000 Rhif 1925 (Cy. 134 ) 
BWYD, CYMRU 


Rheoliadau Bwydydd a Addaswyd 
yn Enetig a Bwydydd Newydd 
(Labelu) (Cymru) 2000 


©® Hawlfraint y Goron 2000 


Argraffwyd a chyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig gan The Stationery 
Office Limited 0 dan awdurdod ac arolygiaeth Carol Tullo, Rheolwr 
Gwasg El Mawrhydi ac Argraffydd Deddfau Seneddol y Frenhines. 


£3.00 


W/29/08/00 ON 


National Assembly for Wales 


STATUTORY INSTRUMENTS 


2000 No. 1925 (W. 134 ) 
FOOD, WALES 
The Genetically Modified and 


Novel Foods (Labelling)( Wales) 
Regulations 2000 


PALSERT NED LTT EERIE 
PI Pa : 

F tex, | % 

§ be 

™ & t 


© Crown copyright 2000 


Printed and Published in the UK by the Stationery Office Limited 
under the authority and superintendence of Carol Tullo, 
Controller of Her Majesty’s Stationery Office and Queen’s Printer of 


Acts of Parliament. 
| / | | 
9°780110°9011 | 


